(Luganda) 


Ekkunganyizo 

LYEBYOBUGAGGA 



Shaykh-e-Tariqat Amiir-e-Ahl-e-Sunnat ng’ono ye 
mutandisi wa Dawat-e-lslami Allamah Maulaana Abu Bila 

Kino ekitabo kivvunnuddwa mu lulimi 
Oluganda rga abakivvunnudde be ba 
Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-lslami) 


Muhammad Ilyas 

Attar Qadiri Razavi 




Khazanay kay Anbar 


Ekkunganyizo 

Ly’ebyobugagga 

Ekitabo kino kyawandiikibwa mu lulimi olu Urdu Shaykh-e- 
Tariqat Amiir-e-Ahl-e-Sunnat, ng’ono ye mutandisi wa 
Dawat-e-Islami Allamah Maulaana Abu Bila Muhammad 
Ilyas Attar Qadiri Razavi *41 \sra Olukiiko oluvunaa 
nyizibwa ku mulimu gwokuwuunula nalwo lusazeewo okukiv 
vuunula mu lulimi oluganda. Bw’osangamu ensobi yonna 
mukuv vunula, tegeeza olukiiko kundagiriro eno wammanga 
n’ekigendererwa ekyokufuna empeera. 


Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami) 

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran, 
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan 
UAN: S +92-21-111-25-26-92 - Ext. 7213 
Email: 1 translation@dawateislami.net 


www.dawateislami.net 


ukJw* ^_c-3 £j 1 ^ 3 Uj aJJ 

k i, 

aJJ\ 




E Duwa Y’okusoma Ekitabo 


Soma e Duwa eno nga tonnatandika kusoma kitabo kyonna 
eky’eddiini oba omusomo gwonna ogw’eddiini. Kino kijja 
kukusobozesa okujjukira byonna byosomye:J«3icJJisl_&6i: 


’J^Vj udi. ^iii 
fljS'}ilj jsii-l fi U 353-J \Z& 


OL 


uuuuunula 


Ayi Allah Js-sS^- owekitiibwa, Tuggulirewo olujji l’wokumanya 
n’okutegeera, era obe n’ekisa wamu nokusaasira gyetuli. 
Mazimaddala Ggwe asinga ekitiibwa, era wasukkuluma. 

(Al-Mustatraf vol. 1, pp. 40) 


Note: Saalira Nabi ®P nga tonnasoma Duwa eyo, n’era nga 
ojimalirizza. 

“ www.dawateislami.net 



Table of Contents 


E Duwa Y’okusoma Ekitabo.iii 

Elckunganyizo ly’ebyobugagga.1 

Ebyetaago 100 bijja kumalibwa.1 

Embalaasi zaddusibwa nga zidda mu muga.2 

Abantu abanene bazze!.3 

Ebibumbe bya zaabu eby’embalaasi n’engamiya.4 

Okukowoola kw’ekkunganyizo ly’ebyobugagga.5 

Tewali mugaso mu kukaabira amata agayiise.8 

Obugagga kutegeka kwa Allah okwekweese.9 

Era kulindikiriza kwa Allah .10 

Okutwaala ebibi ng’ebirungi kiri Kufr.11 

Okubalirira eby’obugagga.12 

Okubuuzibwa ku byengera.13 

Okubuuzibwa ku byengera ku lubalama lw’omuliro.13 

Embeera etiisa ey’abagagga ku lunaku lw’enkomerero.15 

Okubalirira eri obugagga obufuniddwa mu makubo 

agakkirizibwa.18 

Okwonoona obugagga n’obutagasibwa mu Akhirat.19 

Okujjukira abalongoofu abatusooka mu Madani In’amat.21 

Obutamiivu bw’obugagga.22 

iii 


www.dawateislami.net 






















Ekkunganyizo ly’ebyobugagga 


Endowooza ya Madam eya Sayyiduna ‘Umar Bin ‘Abdul ‘Aziz 


.23 

Okuwona ekizibu ekinene.24 

Engeri y’okuwona ebizibu.25 

Ekibatu okuwaanyisaamu ekibatu.25 

Ani muddu wa Ssitaani?.26 

Aswazibwa!.27 

Okuzikirira okuleetebwa obwagazi eri obugagga.28 

Obubi bw’obugagga.28 

Obubi eri eddiini.29 

Obubi bw’oku ensi.29 

Omuddu w’ obugagga azikiridde!.29 

Ekkubo ery’okuwangula.31 

Edduuka lya vidiyo kaseti lyaggalwawo.31 

Obukwakkulizo bw’okukungaanya eby’obugagga.32 

Omutambuze w’oku nsi.38 

Temuwulira buswaavu?.38 

Impermanence of the world.38 

Ebimuli bya Madam 17 ebikwaata ku mpeta.40 


IV 


www.dawateislami.net 




















’^jjt e^J-j-K aJb\ ^ "r^-J- 5 ' c^-^ 5 ' 6-? Li\ 

Elckunganyizo ly’ebyobugagga 


Ne wankubadde Shaytan ekuteeka okuwulira obugayaavu, soma 
akatabo kano konna mu bujjuvu. Ojjakukubirizibwa okufumitiriza 
ku bulamu bwo obwa Akhirat, era olekere awo okwegomba ensi, 

* 3 ^- <dj I XX. _ 


Ebyetaago 100 bijja lcumalibwa 

Nabbi Omunene Ennyo era Omutukuvu -yd ^ Jis5 d>i J* 
yagamba, ‘Oyo yenna ansomera Salat emirundi 100 mu kiro 
n’emisana ku lunaku lwa Jummah, Allah j«A ajja kumalila 
ebyetaago bye 100, 70 nga bya Akhirat ate nga 30 bya ku nsi 
kuno; ate Allah ajja kulagira malayika emu ejja okundetera 


Amir-e-Ahl-e-Sunnat .s-Uifjj yayogera okubulirira kuno mu Ijtimah 
eyagazisa Sunnah eyategekebwa ku Shab-e-Bara'at mu 1431 AH, 27-07-2010 mu 
Faizan-e-Madlnah, Madam Markaz ey’ensi yonna eya Dawat-e-Islami. Kuteereddwa 
mu buwandiike n’enkyuusakyuusa wano ne wali. 

[Majlis Maktaba-tul-Madinah] 


1 


www.dawateislami.net 



Ekkunganyizo ly’ebyobugagga 


Salat eyo ku ntaana yange ng’ebirabo bwebibaweebwa. Tewali 
kubusabusa, okumanya kwnage (amagezi) oluvannyuma 
lw’okufa kwange bijja kusigala nga byebimu nga bwebiri mu 
bulamu bwange.’ 

(Jam’-uI-Jawami’ lis-SuyutT, vol. 7 , pp. 199, Hadis 22355) 


(Jp (jliJ 


jp lju 


Embalaasi zaddusibwa nga zidda mu muga 

Mu mulembe gwa Amlr-ul-Mu'minln Sayyiduna ‘Umar 
Faruq-e-A’zam amaje g’obusiraamu gaali gawangudde 

oluwangula olunene mu ‘Lutalo lwa Qadisiyah’. Sayyiduna Sa’d 
Bin Abi Waqqas m Jta ati yaeyali omuduumizi ow’entikko 
ow’amaje g’obusiraamu. Mu lutalo owlo, abantu mitwaalo esatu 
abasiinza omuliro battibwa ate abasiraamu kanaana baafuuka 
abajulizi. Oluvannyuma lw’okuwangula okunene okwo okwa 
Qadisiyah, Sayyiduna Sa’d Bin Abi Waqqas yagoba 

abasiinza omuliro okutuusa bwebatuuka mu Babil, nebawamba 
ebitundu ebyaali birinanyewo. ‘Madain’ ekibuga ekikulu ekya 
Iran, kyaali kiri kuluuyi olwa ddiyo olw’omugga gwa Tigris. 


Ku biragiro bya Sayyiduna ‘Umar Faruq-e-A’zam ass. Jiss at! a*?, 
Sayyiduna Sa’d Bin Abi Waqqas yayolekera nalumba 

Madain. Abasiinza omuliro baamenya olutindo lw’omugga era 
nebatwaala amaato gonna ku ludda lw’omugga olulala. Mu 


2 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly'ebyobugagga 


kiseera ekyo, waaliwo emuyaga eyali ekkunta ey’amanyi 
amangi ennyo mu mugga era kyali kirabikira wo nti tekisoboka 
kusala mugga ogwo. Ng’alabye embeera, Sayyiduna Sa’d Bin 
Abi Waqqas JjisS sii yaddusa embalaasi ye ng’ajizza mu 
mugga, ng’abweyesiga Allah ! Nga bamugoberera, abasiraamu 
abalala ba Mujahidin (abalwaanyi) baakola kyekimu. 

Abantu abanene bazze! 

Abalabe bwebalaba nti ba Mujahidin abasiraamu baali bavuga 
empalaasi zabwe nga tebatidde era nga bwe bayolekera omugga 
gwa Tigris, badduka nga baddayo emabega kokokkola tondeka 
nnyuma era nga bwebalekaana ‘abantu abanene bazze’. 
‘Yazdgard’ mutabani wa kabaka wa Yiraani yali amaze okusindika 
abanganda be abakyaala n’ekitundu ekimu ku by’obugagga bye 
babitwale mu ‘Hulwan’. Ye kennyini yadduka, nga bwatunula 
olutunula olw’ennaku eri ekibuga ekyali kilekeddwa ekya 
‘Madain’. 


Sayyiduna Sa’d Bin Abi Waqqas i && bweyayingira 

ekibuga, wonna waali wasirufu ddala. Ebifo eby’ebbeyi naye 
nga birekeddwa ebya Kisra, ebizimbe ebirala ebiwanvu n’amalimiro 
agegombesa byonna byaali biraga okuggwaawo k’wobulamu 
bw’oku nsi. Ng’alaba bino, Sayyiduna Sa’d Bin Abi Waqqas 
yasomerawo ayah zino erizi mu Surah Ad-Dukhan, 
ekitundu 25: 


3 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly’ebyobugagga 


3 @! ,^oUL« 3 %33 j 3 © Oi^ i 6■? ^ 

ti ijgji ^ g - *y »i j 1^0^ ijj' 

ijgji Qjj ^ ^ \lit '3 {JO jSll 3 f- LxJLll Jlftjil* 


Malimiro amake era nzizi mmeka zebaaleka emabega! 
Na’amataka n’amayumba amalungi! N’ebyengera mu bbo nga 
baali tebabilowooza ko! Ekyo kyetwakola; era netufuula ekika 
ekirala okubasikira. Nabwekityo, eggulu n’ensi tebyabakaabira 
era tebaweebwa kakisa. 

[Kanz-ul-lman (Translation of Quran)] (Part 25, Surah Ad-Dukhan, verses 25-29) 


Ebibumbe bya zaabu eby’embalaasi n’engamiya 

Oluvannyuma lw’okuwamba, abasiraamu basaanga dinaari 
bukadde buna (i.e ennusu eza zaabu/golodi) ng’omunyago 
okuva mu Madain. Ng’olese ekyo, waaliwo ebintu bingi 
eby’ebeeyi era eby’omuwendo nga mubbyo mwe mwaali 
engule ya zaabu eya ‘Noshayrwan’, kabaka eyali amnyiddwa 
enyo owa Yiraami eyali asiinza omuliro, ebyambe eby 
bakabaka ba Yiraani abasooka ebyali buwundiddwa ne 
dayamandi, ekibumbe ky’embalaasi ekyaali kikoleddwa mu 
zaabu nga mu maaso ewundiddwa ne ‘rubies’, omuvuzi owa 
zaabu n’engule eya zaabu ku mutwe, engamiya eya zaabu 
n’omuvuzi owa zaabu ne kapeti eya fuuti 60 eya zaabu 


4 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly'ebyobugagga 


ng’ewundiddwa amayinja ag’ebbeyi era ag’omutindo ogwa 
waggulu ennyo etc. Basiraamu bakunganya omunyago n’obwe 
simbu obutaalina bubuvuganya mu byafaayo byonna. Buli 
Mujahid omu bweyasanga nga empiso oba dayamandi atagulika, 
yakateeka mu kkunganyizo ly’ebyobugagga nga talinze ko 
yadde katono. (Al-Bidayah Wan-Nihdyah, vol. 5, pp. 135-170) 


Okukowoola kw’ekkunganyizo ly’ebyobugagga 

Abagalwa ab’oluganda abasiraamu! Mulabye engeri abatusooka 
abalongoofu aIji bwebalafuubana okutaasa obusiraamu! 
Ekyafaayo ekyo waggulu kiraga ekyamagero ekyaali ekitasu 
ubirwa ekya Sayyiduna Sa’d Bin Abi Waqqas jus i&\ 
eyavuga embalaasiye nagiyisa mu mayengo agakunta ag’ama 
anyi ag’omugga gwa Tigris. Era tuyize nti ekkunganyizo 
ly’ebyo bugagga, kalibeere linene litya, limaliriza teririna 
mugaso. Kambabulire ekyafaayo kimu ekiwabula ennyo ekikwaata 
ku muyisirayiri omu eyali omugagga nga mubuya buya. 
Omutima gwo bweguba nga mulamu, olwo nno ojjakutwaala 
amakunganyizo g’ebyobugagga nga agatalina mugaso munene, 
.js-'/yL aaj\3C — 

Obumpimpi oby’ekyafaayo ekyo bwe buno, obunokoddwa 
okuva ku lupapula olwa 74 olwa voliyumu esooka ey’ekitabo 
eky’empapula 412- ekiyitibwa ‘Uyun-ul-Hikayat, ekyafulumizibwa 
Maktaba-tul-Madlnah, ekitongole ekifulumya ebitabo ekya 
Dawat-e-Islami: Sayyiduna Yazid Bin Maysarah Ai&s- 


5 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly’ebyobugagga 


yagamba: Mu Ummah ezasooka, waaliyo omusajja omugagga 
nga mukodo nnyo eyali tawaayo kintu kyonna mu kkubo lya 
Allah JU-iA wabula yali yeyongera kukungaanya nakweyongeza 
mmaali ye (eby’obugagga). Emisana n’ebiro eby’omusajja oyo 
omubuyabuya era ow’omululu byaali biyita mu kwejalabya, 
amasanyu amangi n’obubuyabuya obuyitiride wamu n’abakika 
kye. Lumu, omuntu yakonkona ku lujji lwe. Omu ku baddu be 
yaggulawo olujji nalaba omusabirizi eyali ayimiridde ebweeru. 
Omuddu yamubuuza ensoonga eyali emuleese. Omusabirizi 
yaddamu, ‘Genda ondetere mukamawo, nnina okwogera naye.’ 
Omuddu yamulimba ng’agamba, ‘Yafulumye nagenda okuyamba 
omusabirizi omu nga ggwe.’ 

Omusabirizi yagenda. Oluvannyuma lw’akaseera katono, 
waaliwo okukonkona okulala ku lujji. Omuddu yaggulawo 
olijji nasanga omusabirizi y’omu nga neera yaali ku lujji. Ku 
mulundi guno omusabirizi yagamba, ‘Genda ogambe mukamawo 
nti nze malayika y’okufa.’ Ng’atamidde eby’obugagga n’obubu 
yabuya obwobuta jjukira katonda, omusajja oyo omugagga 
bweyategeezebwa kw’ekyo, yatandika okukankana mu kutya 
okungi nagamba abaddu be, ‘Mugende mu muyise bulungi 
nnyo era n’ekisa ekingi n’obuwombeefu.’ Abaddu baafuluma 
nebamusaba, ‘Tukusaba oleke mukama waffe wakiri otwaale 
omwooyo gw’omulala.’ Malayika yagamba, ‘Tekisobokera ddala.’ 

Nemala negamba omusajja omugagga, ‘Kola ekiraamo kyo 
bwoba ng’oyagala, siddayo nga situtte mwoyo gwo.’ Ng’awu 


6 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly'ebyobugagga 


liriza bino, omusajja omugagga oyo wamu n’ekika kye 
baakaaba nebakuba ebiwoobe. Omugagga oyo yasaba ab’ekika 
be n’abaddu baleete sanduuku z’azaabu ne feeza era bazig 
gulewo. Bonna baakola nga bweyali alagidde mangu ddala era 
waaliwo ekunganyizo ly’ebyobugagga eddene ennyo lyeyali 
akunganyiza mu bulamu bwe bwonna. Ng’atunuulira eby’o 
bugagga bye, yagamba, ‘Mmwe eby’obugagga ebinyimeefu era 
ebitamwa! Ekikolimo kibeere ku mmwe! Nzikiridde ku lw’oku 
bagala. Kitalo! Nasigala ndi mu bubuyabuya nga nerabidde 
okusiinza katonda era n’okujjukira obulamu bw’oluvannyuma 
ku lwa mmwe.’ 

Mangu ddala, eddoboozi lyawulikika nga lifubutula okuva mu 
kunganyizo elyo ely’ebyobugagga, ‘Owange ggwe omwagazi 
w’ebyobugagga, omunoonyi w’ensi era omuntu omubuyabuya! 
Ku lwaaki onkolimira? Wali tonyomebwa mu maaso g’abantu 
abagazi b’ebyoku nsi! Nze eyakufuula ow’ekitiibwa, nenkuso 
bozesa okutuuka mu maaso g’abakuungu. Wawasa omukyaala 
omugagga ku lw’obulungi bwange. Ggwe kenyini eya nnyo 
noona ng’onkozesa ebintu ebibi. Singa wali ommalide mu 
kkubo Allah JmS^, tewandisanze kuswaala kuno okw’ensusso. 
Mbuulira! Nnali nkuziyoizza okunkozesa mu bintu ebirungi? 
Nedda tekibangawo! Ggwe wekka avunanyizibwa ku kuzikirira 
kwotuseeko.’ (Oluvannyuma, malayika y’okufa yajjamu omwooyo 
gw’oyo omuntu omugagga omukodo.) 

(‘Uyun-ul-Hikayat - Arabic, pp. 49) 


7 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly’ebyobugagga 


Dawlat-e-dunya kay pichay tu na ja 
Akhirat mayn mdl kd hay kdm kya? 


Mal-e-dunya dau jahan mayn hay wabal 
Kdm dye gd na paysh-e-Zul-Jalal 


Okuwuunula: Toddukira byabugagga by’aku nsi kuno. Tebirina 
mugaso mu Akhirat. Era tebijja kugasa mu maaso ga Allah J«S£. 


(Wasail-e-Bakhshish, pp. 375) 




Tewali mugaso mu kulcaabira amata agayiise 

Abagalwa abasiraamu! Omaze okuwuliriza ekyafaayo ky’omuntu 
eyali abulankanyiziddwa emmaali. Yasigala obulamu bwe 
bwonna abumalidde mu masanyu nakutuukiriza kwagala kwa 
mwooyo gwe. Mu kifo ky’okuganyulwa mw’ebyo ebyaali 
bimuwereddwa katonda, yali yeyongera kufuuka mubuyabuya 
nnyo. Ng’atamidde obwagazi bw’emmaali, yali yewala nnyo 
okuyamba abaavu era nga yetaba mu masanyu. Mu mbeera 
eno, malayika y’okufa yajja, nemuzza mu magezi ge ag’obuntu. 
Newankubadde ettamiiro ly’emmaali lyaali ligudde wansi, 
tewali kyaali kiyinza kukolebwa mu kaseera ako. Ekyafaayo 
kino kirina essome eddene ennyi ely;okuyiga eri abo abalina 
omululu gw’ebyobugagga era nga basuula muguluka ku 
bulamu bwabwe obw’oku nsi ne Akhirat. 


8 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly'ebyobugagga 


Gimp andhayri qabr mayn jab jaye ga 
Bay-amal! Bay-intiha ghabraye ga 


Kam mal-o-zar wahan na aye ga 
Ghafil insan yad rakh pachtaye ga 


Jab tayray satin tujhay chor ayain gey 
Qabr mayn klray tujhay klia jayain gey 


Okuwunuula: Owange ggwe muntu atakolera ku kumanya era 
omubuyabuya! Bwoyingira entaana ey’ekizikiza, ojja kubeera 
mu katyabago kanene nnyo. Jjukira! Ojakwejjusa ate tojja 
kuganyulwamu yadde nakamu mu by obugagga byo. Mikwaano 
gyo bwegikuleka wekka, ebiwuka bijjakulya enyamaa yo mu 
ntaana. (Wasail-e-Bakhshish, pp. 376) 




Obugagga kutegeka kwa Allah d# okwekweese 

Abagalwa ab’oluganda abasiraamu! Kya mazima nti Allah j^:-A 
oluusi agezesa omuntu ng;amuwadde ensiimbi nyingi. Kiwandi 
kiddwa ku lupapula 682 olw’ekitabo ky’empapula 1548 
ekiyitibwa ‘Faizan-e-Sunnat’ voliyumu 1 ekyafulumizibwa 
Maktaba-tul-Madlnah, ekitongole ekifulumya ebitabo ekya 
Dawat-e-Islami: Obulamu obulungi n’ebyobugagga ebingi 
bitera okuteeka omuntu okukola ebibi (n’obwangu). Nolw’ekyo, 
abo abalina obulamu obulungi n;ebyobugagga oba abalina 


9 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly’ebyobugagga 


obuyinza balina okutya okutegeka kwa Allah okwekweese. 
Sayyiduna Hasan Basri -A* Jjiss yagamba, ‘Omuntu bwaba 
ng’alina ebyobugagga ebimala, abaana abawuliriza, emmaali, 
obulamu obulungi, ekitiibwa, ebintu ebyobugagga n’ekifo 
ky’ebyobufuzi, naye tatya kugera kwa Allah okwekwwese, 
omutnu bwatyo ali mubuyabuya ku nikwaata ku kugera kwa 
Allah (TanbTh-ul-Mughtarnn, pp. 54) 


Era kulindikiriza kwa Allah 

Mukimanye! Mwe abalina amaanyi! Mukimanye! Mwe aba 
manyikiddwa ennyo! Mukimanye! Mwe abagagga! Muki manye! 
Mwe abali mu bifo eby’obuyiinza n’ebyobufuzi! Muki manye! 
Mwe abalina yafeesi eza waggulu ennyo! Buli omu alina okutya 
okugera kwa Allah JUiSr okwekweese oba si kkyo ebyengera 
ebituwereddwa eby’emmaali, emiri egy’amaanyi n’ebifo 
ebikuungu eby’ebyobufuzi mu gavumenti nebirala biyinza 
okuleeta bulyazamaanyi, okwekuluntaza, obutawuliriza balala 
n’ebibi ebirala, olwo nno nebiteeka omubiri ogwo ogunyirira 
era ogutuukiridde n’ebyobugagga ebingi okubeera nti byoke 
bwa mu muliro gwa Jahannamu. Ku kino, wuliriza ayaa emu 
okuva mu Quran Entukuvu wamu ne Hadis emu era otye 
okugera kwa Allah okwekweese. 

Sayyiduna ‘Uqbah Bin ‘Amir yagamba nti Nabbi wa 

Rahmah, omuwolereza wa Ummah J* yagamba: 

Bwolaba nti Allah Jk-ik awa ebyengera eri omuntu akola 
ebibi ku nsi kuno gyayagala, okwo nno kulindikiriza (kwa 

10 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly'ebyobugagga 


Allah j*s3t). Nabbi Omwagala era Ow’emikisa JUs«dl3MfcJ(a5*iii j* 
yamala n’asoma ayaa eno: 


\i\ 





Olwo nno bwebeerabira okujjukiza okwabagambirwa, tvvabaggulira 
wo enziji z’ebintu byonna okutuusa bwebasanyukira ebyo byebaali 
bawereddwa, oluvannyuma twabakwaatako mangu ddala, kati 
balekebwa tebalina ssuubi. 

[Kanz-ul-Imcm (Translation of Quran)] (Part 7, Surah Al-An’dm, verse 44) 
(Musnad Imam Ahmad, vol. 6, pp. 122, Hadis 17313) 


Okutwaala ebibi ng’ebirungi lciri Kufr 

Ng’anyonyola ku ayaa eyo waggulu, Hakeemul Ummah Mufti 
Ahmad Yar Khan kf-c yagamba mu Tafusiiri ye ‘Nur-ul- 

‘Irfan’: Tuyize nti okufuna eby’okwewunda by’oku nsi, newan 
kubadde ng’okazana okukola ebibi, kiyinza okubeera nga 
busungu ate nga kibonerezo okuva ewa Allah kubanga 
omuntu afuuka mubuyabuya era nalekerawo okutya ebibi 
olw’ebyo eby’okwewunda byalina. Oluusi, abeera n’okul 
owooza nti ‘Ebibi birungi - bwekitaba ekyo, nandibadde 
sikyafuna byengera bingi bwebiti.’ Jjukira nti endowooza 
bweeti eri is Kufr. (Kitegeeza nti okutwaala ekibi ng’ekibi kiri 


11 


www.dawateislami.net 



Ekkunganyizo ly’ebyobugagga 


Fard ate okugenderera okutwaala n’okuyita ekibi ng’ekirungi 
kiri Kufr. Okusobola okuyiga ebingi ebikwaata ku bigambo 
ebijjawo obukkiriza, tukusaba osome ekitabo eky’empapula 692- 
Kufriyah Kalimat kay baray mayn Suwdl Jawab [le.,Ebibuuzo 
n’enyanukulwa ebikwaata ku bigamba ejjawo obukkiriza] 
ekyafulumizibwa Maktaba-tul-Madlnah, ekitongole ekifulumya 
ebitabo ekya Dawat-e-Islami.) 

Mufti Ow’ekitiibwa yayongera nagamba, ‘Okujaganya 

ku kyengera kyonna, okulaga okwekuluntaza n’okwewaana 
kitamirwa ddala kubanga kikolwa kyabo abatakkiriza. Naye 
bwekiba nga kogendereddwa kulaga kusiima, olwo nno kirungi 
era kitendo kya muntu mulongoofu.’ 


,jp Jui 




Okubalirira eby’obugagga 

Abagalwa ab’oluganda abasiraamu! Buli kyengera ky’oku nsi 
kijja n’akakwakkulizo. Oyo anyumirwa ebyengera bino n’ebyo 
kwewunda ajjakubuuzibwa ku bbyo ku lunaku lw’enkomerero. 
Jakoma okubeera n’ebyengera wamu n’ebyokwewunda ebingi 
ku nsi, era n’ebizibu gyebikoma okweyongera gyaali byajja 
okusisinkana mu Akhirat. Oyo omuntu omugagga nga mubu 
yabuya ajjakubuuzibwa ku by’obugagga bye n’ebintu bye 
byonna eby’obwanannyini, era ajjakubonerezebwa Allah 
ku lunaku lw’enkomerero olw’okukozesa obubi obugagga 

12 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly'ebyobugagga 


bwe era ajjakulaba nti newankubadde yali mugagga ku nsi 
afuuse mwaavu nnyo mu Akhirat. 

Nabbi Amanyiddwa ennyo era Ow’ekitiibwa JUs 4 V = s&\ J* 

yagamba, ‘Abo abalina eby’obugagga ebingi ennyo bajja 
kubeera n’empeera ntono ku lunaku lw’enkomerero okujjako 
oyo Allah gwaawa obugagga n’abugaba (nga Sadaaqah) 
ku ddiyo ye, ku kkuno, mu maaso n’emabega, era n’abukozesa 
ebintu ebirungi.’ (Sahih Bukhari, vol 4, pp. 231, Hadis 6443) 

Okubuuzibwa ku byengera 

Allah js-At agamba mu ayaa esembayo mu Surah At-Takasur, 
ekituundu 30: 



Olwo nno, ku lunaku olwo, mujja kubuuzibwa ku byengera. 

[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)] (Part 30, Surah At-Takasur, verse 8) 

Okubuuzibwa ku byengera ku lubalama lw’omuliro 

Mu tafusuri ya Nur-ul-‘Irfan, omunnyinyozi wa Quran amanyi 
ddwa ennyo, Mufti Ahmad Yar Khan yayogera ku 

ayaa eyo waggulu mu bulambulukuzfu. Kanyonyole ebimu ku 
biyigibwa mu, ye alaze nti: Allah yekennyini 

oba bamalayika be bajjakkubuuza ku byengera ku nsenyi 


13 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly’ebyobugagga 


z’okuzuukira n’ekumbalama z’omuliro. Ojjakubuuzibwa ku buli 
kyengera kyonna ekyaali kikuwereddwa obwakatonda, kakibeere 
kyamubiri ekikwatibwaako oba eky’ebyomwwoyo, ate ne ku 
ngeri gyewakifuna mu okumaliriza ekyetaago oba okunyumirwa 
oba okwesuuta; ebibuuzo bijja kubuuzibwa ne ku mazzi 
aganyogoga, ekisiikirize ky’omuti n’otulo otw’emi rembe. 

Mufti ayongera nagamba: Oluvannyuma lw’okufa, 

okubalibwa kujja kubeerawo emirundi esatu mu bifo bisatu 
eby’enjawulo: 

1. Ekigezo ky’obukkiriza mu ntaana. 

2. Ekigezo ky’obukkiriza n’emirimu ku lunaku lw’enkomerero. 

3. Okubalirira okusiima ebyengera ku lubalama lw’omuliro. 

Ekintu kyonna ekiwebwa omuntu nga takisaana kibeera kyengera. 
Buli kintu Allah kyawa omuntu kibeera kyengera 

kakibeere kikwatibwako oba eky’ebyomwooyo. Waliyo ebyengera 
byamiteeko ebiri. Ogumu baguyita ‘Kasbi’ ate omulala baguyita 
‘Wahbi.’ Ebyengera ebya ‘Kasbi’ bifunibwa oluvannyuma 
lw’okukola n’okutekamu amaanyi, e.g, eby;obugagga, obufuzi, 
etc., naye ebyengera ebya Wahbi Allah Js-sS^ abiwa buwi; 
okugeza ebitundu by’omubiri, omweezi n’enjuba, etc. Ebibuuzo 
bisatu bijja kubuuzibwa ebikwaata ku byengera ebya Kasbi. (1) 
Byafunibwa bitya? (2) Byakozesebwa bitya? (3) Kwebaza kutya 
okwalagibwa nga bifuniddwa? Ebibuuzo ebisembayo ebibiri 


14 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly'ebyobugagga 


bijja kubuuzibwa nga bikwaata ku byengera ebya Wahbi (i.e. 
ebyengera ebifuniddwa awatali ku kazana oba kuteka mu 
maanyi). (i.e., Byakozesebwa bitya? Kwebaza kutya okwala gibwa 
nga bifuniddwa? 


Mu Tafsir Khazin, Tafsir ‘Azizi ne Tafsir Ruh-ul-Bayan, etc., 
kigambibwa nti ekigambo ekiri mu ayaa eyo waggulu 

kitegeeza Rasul Omwagalwa era Ow’emikisa jtsSaiii j*. 

Kweggamba, tujja kubuuzibwa oba twamugoberera. Rasul 
Omwagalwa era Ow’emikisa JUs && J(s5 <&i J* mmazima 
y’ensulo y’ebyengera byonna. Ebyengera byonna kusaasira kwa 
bwakatonda eri oyo omutima gwe ogutangaala era okuyaka 
yakana n’obwagazi bwa Rasul Omwagalwa era Ow’emikisa 
ate kya mukisa mubi nti omutima ogutalina 
bwagazi bwa Nabbi Jtss afci J*, ebyengera byonna eri 

omuntu ng’oyo bibeera bizibu na mitawaana. Obugagga bwa 
Sayyiduna ‘Usman bwaali bwa mukisa naye obwa 

Abu Jahl bwali bwa bizibu na mitawaana.. 


,Jp alll J 



Embeera etiisa ey’abagagga ku lunalcu lw’enkomerero 

Okukunganya eby’obugagga ebyamazima ebikkirizibwa si kibi, 
ate okulangirira omugagga nti mwonoonyi, ku lw’obugagga 
bwe bwokka tekikkirizibwa. Omuntu bwaba ng’afuuse mugagga 
ng’abufunye mu ngeri ekkirizibwa 100% era nabukozesa mu 


15 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly’ebyobugagga 


kugondera Allah j«5*- Rasul we Omwagalwa jtsSalii j*, 

ajja kugwaanira empeera kuno ku nsi ne mu Akhirat, newan 
kubadde nga mukozi wa bibi. Nolw’ekyo, bwekiba nga 
okufuna obugagga kya tteeka olwo nno omuntu alina okufuna 
mu ngeri ezikkirizibwa. Naye, ekisinga kwe kufuna obugagga 
obwetagisa (obusaana) kubanga ojjakubalibwa ku nfuna yo 
ekkirizibwa, ate tewali ayinza kugumira kubalibwa kwa lunaku 
lwa nkomerero. 

Mu muvuumbo ogw’okusatu ogwa Ihyd-ul-‘Ulum, Hujjat-ul- 
Islam Sayyiduna Imam Muhammad Bin Muhammad Bin 
Muhammad Ghazall *sl£ JtsS yagamba: Ku lunaku 

lw’enkomerero, omuntu ajjakuleetebwa eyali afunye obugagga 
obwa Haram [obutakkirizibwa] era nabukozesa mu bitakki 
rizibwa. Kijjakulagirwa, ‘Mu mutwaale mu muhro.’ Olwo omuntu 
omulala ajjakuyitibwa eyali afunye obugagga obwa Halaal 
[obukkirizibwa] naye nga yabukozesa mu bitakkirizibwa. 
Kijjakulagirwa, ‘Naye mu mutwaale mu muliro.’ Oluvannyuma 
omuntu omulala ajjakuleetebwa eyali afunye obugagga obutak 
kirizibwa ate nabukozesa mu bikkirizibwa. Kijjaku lagirwa, 
‘Mu mutwaale mu muliro.’ 

Oluvannyuma omuntu w’okuna ajjakuleetebwa eyali afunya 
obugagga obukkirizibwa era nabukozesa mu bikkirizibwa. 
Kijjakulagirwa, ‘Sigala awo, oyinza okuba nga tewatuukiriza 
Fard emu olw’okufuna obugagga, oyinza okuba nga eSalah 
tewagisaalira mu budde, ate oyinza okuba nga tewatuukiriza 


16 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly'ebyobugagga 


bulungi Ruku, Sujud ne Wudu!’ Ajjakugamba, ‘Ya Allah AmA, 
nnafuna obugagga obukkirizibwa era n’embukozesa mu 
bikirizibwa ate salekayo kintu kyonna ekyetteeka nga sikikoze.’ 
Kijjakugambibwa, ‘Oyinza okuba nga wali wekuluntaza ku 
by’obugagga byo; oyinza okuba nga wali wekuluntaza ku 
kidduka kyo oba engoyezo!’ Ajjakuddamu, ‘ gained wealth 
lawfully and spent it lawfully and I did not miss Ya Allah AAA, 
sekuluntazza era nnali seraga.’ Kijjakugambibwa, ‘Oyinza okuba 
nga wali olyazamanyizza omuntu ng’ate nnali nkulari kidde 
okumuyamba, i.e., okugeza ab’enganda, abalekwa, abaavu 
n’abatambuze.’ Ajjakugamba, ‘Ya Allah _A:-A, sinnaba kukoloa 
kintu bwekityo. Nnafuna obugagga obukkirizibwa era n’embu 
kozesa mu bikirizibwa ate salekayo kintu kyonna ekyetteeka 
nga sikikoze. Salaga Kwekuluntaza era salyazamaanya muntu 
yenna gwewali ondalikidde okuyamba.’ 

Oluvannyuma abanatu abo bonna bajja kujja bamuyombese nga 
bagamba, ‘Ya Allah AAA, wamuwa ekyengera ky’obugagga era 
nomulagira atuweko ku byobugagga bye era atuyambe.’ Ate 
bwaba nga yali yabayamba nga taleseeyo kintu kyonna 
kyamulaarikika ko nga takikoze, era nga yah teyelaga wadde 
okwekuluntaza, ajjakuziyizibwa era abuuzibwe, ‘Buli kyengera 
kyennali nkuwadde - kakibeere mmere, mazzi oba masanyu - 
laga okweebaza kwakyo.’ Mu ngeri y’emu, ajjakubuuzibwa 
ekibuuzo kimu ku kimu. (Ihya-ul- ‘Ulum, vol. 3, pp. 331) 


17 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly’ebyobugagga 


Okubalirira eri obugagga obufuniddwa mu makubo 
agaklcirizibwa 

Mu bumpimpi kanfunzefunze mu bigambo byange kiki 
Sayyiduna Imam Ghazali Jtss aA? kyeyagamba ku hadithi 
eyo waggulu. Abagalwa ab’oluganda abasiraamu; Mumbuulire! 
Ani ayinza okwanukula ebibuuzo bino? Mwetegeereze nti 
ebibuuzo bijjakubuuzibwa eri abo abaali bafunye obugagga 
bwabwe mu makubo agakkirizibwa. N’abo abaali batukirriza 
ebbanja n’ebyabalaarikibwako byonna nabo bajja kubalibwa, 
olwo ffe tunabeera tutya abazingidwaako olukomera lw’enja 
wukana z’oku nsi, okulowolereza, obwagazi ob’wobukaba, 
okwejalabya, ebisikiriza n’abanyirira! Nga batya okubuuzibwa 
kwekumu n’okubalibwa, abaddu ba Allah abalongoofu, 
beziyiza okukyafuwazibwa obugagga bw’oku nsi. Bekkusa 
n’ebintu bitono eby’oku nsi ebisobola okumala ebyetaago 
byabwe era babikozesa okukola emirimu emirungi. 

Ng’anyonyola engeri abaddu ba Allah abalongoofu gyebe 
walamu okukungaanya obugagga, Sayyiduna Imam Muhammad 
Bin Muhammad Bin Muhammad Ghazali yagamba, 

ng’ayita abasiraamu eri obulongoofu: Mulina okugo berera 
abantu bano abalongoofu. Bwoba nga toyagala kubago berera 
ng;olowooza nti oh mulongoofu era nti wegendereza ate 
ng’ofuna bufunyi bugagga mu makubo agakkirizibwa n’ekiru 
birirwa eky’okwewala obwaavu oleme kusabiriza muntu yenna 
kintu kyonna ate osobole okuwaayo obugagga bwo mu kkubo 
lya Katonda nga tobwononye mu kukola ebibi n’ebintu 

18 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly'ebyobugagga 


ebitagasa, olwo nno kuno kulowooza kukyaamu. Mu ngeri 
y’emu, bwoba ng’olowooza nti tojjakuwaba olw’obugagga bwo 
okuva ku kkubo elyagalibwa Allah JmA ate nti Allah AmA tali 
munyiivu gyooli olw’ekikolwa kyo ekirabwa oba ekyekweese, 
kino nakyo kirowoozo ekitasoboka. 

Bwekiba kisoboka, olina okusigala ng’oli mumativu n’obu 
gagga bwokka bwewetaaga, era nga wewala abagagga. Obu 
lungi bwakyo buli nti tojjakuziyozibwa olw’okubalibwa n’oku 
buuzibwa ebibuuzo ku lunaku lw”enkomerero era ojjakuba 
ng’ogoberera Nabbi Omwagalwa era Ow’emikisa J* 

mu kutambula kwe okwasooka, naye abagagga bajjakziy 
izibwa olw’okubalibwa, Oluvannyuma lw’oku balibwa, 
omuntu ajja kufuna okuwona oba ajjakusisinkana ebizibu. 
Tuwulidde nti Nabbi omwagalwa era Aweebwa Ekitiibwa 
ekinene JUj-jlbssisJaaliij* yagamba, ‘Ba Muhajirin [abaasenguka] 
abaavu bajja kuyingira ejannah emyaaka bitaano okusooka ba 
Muhajirin abagagga.’ (Sunan-ut-Tirmm, Hadis 2358) 


(Derived from: Ihya-ul-‘Ulum, vol. 3, pp. 332) 




Okwonoona obugagga n’obutagasibwa mu Alchirat 

Abagalwa ab’oluganda abasiraamu! Abo abanyumirwa ebyengera 
by’oku nsi n’amasanyu balina okwegendereza ennyo nga 
bakozesa obugagga bwabwe, kubanga okwonoona obugagga 


19 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly’ebyobugagga 


kiyinza okuleeta ebizibu mu Akhirat. Mu ngeri y’emu, okwagala 
okungi okw’obugagga kiteeka omuntu okukola ebibi bingi, 
okwonoona n’okutta abalala. Avugibwa okuva ku kiwagi nadda 
ku kikondo. Ate omwagazi w’obugagga wabubuza, awulira 
ennaku nnyingi nnyo n’obusuungu obwa waggulu. Nolw’ekyo, 
abatusooka abalongoofu baasigala begendereza ku bikwaata ku 
bugagga. 

Sayyiduna Abu Darda ^ jus aii && yasindika ebbaluwa eri 
Sayyiduna Salman Farsi a-u jus ail ^ ng’erimu okubuulirira 
kuno: Owange muganda wange! Tokunganya bintu bingi nnyo 
eby;oku nsi nga tosobola kubyebaliza mu butuufu bwabyo. 
Nnawulira Nabbi Omutukuvu j* ng’agamba, ‘Ku 

lunaku lw’enkomerero, omuntu omugagga eyali amaze obulamu 
bwe ng’agondera Allah ju:-A ajjakuleetebwa. Ng’asala olutindo 
lwa Sirat, ajjakusaanga obugagga bwe nga bumuli mu maaso. 
Bwakankana, obugagga bwe bujja kumugamba, ‘Genda mu 
maaso kubanga watuukiriza ebbanja lya Allah Ju;-3a ku nze.’ 
Olwo omuntu omulala eyali tatikirizza bbanja lya Allah ju:-A 
ku nsi mu by’obugagga bye ajjakuleetebwa. Obugagga bwe 
bujjakuteekebwa wakati w’ebibegabega bye byombiriri. Ajjaku 
kankanira ku lutiindo lwa Sirat era obugagga bwe bujja kumu 
gamba, ‘Ozikiridde! Ku lwaaki tewatuukiriza bbanja lya Allah 
ju;-A ku nze?’ Olwo nno bwaatyo ajjakusigala ng’ayita okuzikirira 
kwe n’okufafagana. (TarTkh Dimashq li lbn 'Asakir, vol. 47, pp. 153) 


20 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly'ebyobugagga 


Abagalwa ab’oluganda abasiraamu! Hadis eyo waggulu erimu 
okubuulirira eri abo abali obulungi n;abantu abamanyiddwa 
ennyo abewala okusasula Zakah newankubadde nga eri Fard. 
Bewala okukozesa obugagga bwabwe mu bintu by’eddiini, 
bewala okuyamba abantu abaavu era bayonoona obugagga 
bwabwe mu kukola ebikolwa ebibi. Ffena tulina okufumiitiriza 
kiki ekinatutuukako bwekiba ng’bugagga obutuleetera okuwan 
gula n’okumanyibwa ku nsi bufuuka ekitagasa mu Akhirat. 
Singa obwagazi bw’ensi obutategerekeka buva mu mitima 
gyaffe, okufuula Akhirat yaffe n’obulamu mu ntaana okubeera 
obulungi ko! 

Okujjukira abalongoofu abatusooka mu Madam 
In’amat 

Abagalwa ab’oluganda abasiraamu! Hadis eyo waggulu eraga 
nti okuyita abalala eri obulongoofu ng’oyitira mu mabaluwa 
yali Sunnah ey’emikisa eya ba Sahaba j&zjtes&is aba Nabbi 
Omwagalwa Jds -ab JM s&\ j*. Aj iUsJi! Ng’ovudde ku 
bitendo ebyenjawulo ebya Madani, Dawat-e-Islami - ekibiina 
ky’ensi yonna ekitali kyabyabufuzi ekisasaanya Quran ne 
Sunnah - kizza obujja okwejjukanya ku ba Sahaba ab’emikisa 
aba Nabbi Omutukuvu 4s jts5 mu kusiindika 

amabaluwa agayita eri obulongoofu. Okukubiriza abalala 
okuyita eri obulongoofu, In’am eya 57 th mu Madani In’amat 72 
- ezituwereddwa Maktaba-tul-Madinah, ekitongole ekifulumya 
ebitabo ekya Dawat-e-Islami, egamba: ‘Wasindise ebbaluwa eri 


21 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly’ebyobugagga 


waakiri ow’oluganda omusiraamu omu mu wiiki eno? (Mu 
bbaluwa yo, mukubirize akolere ku Madam In’amat era 
atambule ne Madam Qafilah). 

Nawe osabibwa wegatte era osigale ngaweutte ku Dawat-e- 
Islami obulamu bwo bwonna, era okolere ku MadanI In’amat. 

Ojjakufuna obugabirizi bw’abatusooka abalongoofu 
era okungule emikisa mingi nnyo mu bulamu bw’oku nsi kuno 
n’obwoluvannyuma. Omululu gw’ebyo bugagga gujja kuwany 
isibwamu obwagazi eri emirimu emimngi mu bungi. 

(JLj dj ju: ai 

Obutamiivu bw’obugagga 

Abagalwa ab’oluganda abasiraamu! Abantu abasing leero 
balina omululu era balalu mu kukunganya eby’obugagga 
n’amaterekero. Newankubadde basanze bizibu binene bitya, 
bulubirira okuyita mu kkubo ery’amaggwa okusobola okukun 
ganya obugagga. Obunyikaavu bwaabwe bwebusikibwa budde 
eri obugagga bw’emirimu emirungi okulongoosa obulamu 
bwabwe obw’oluvannyuma, babussa wansi nga bekwaasa 
emirimu gyabwe. Beerabira obulamu bwabwe obujja obw’olu 
wannyuma, bateeka kaweefube wabwe mu kutereeza obulamu 
obw’oku nsi obw’abenganda zabwe obw’omu maaso. Basiiba 
balowooza ku kusomesa eby’oku nsi n’okufumbiza abaana 
babwe. Katutunule ko ku ndowooza ya MadanI ey’abatusooka 


22 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly'ebyobugagga 


abalongoofu aLi ekwaata ku kulongoosa obulamu 
bw’oku nsi obw’omumaaso obw’abaana babwe. 

Endowooza ya Madam eya Sayyiduna ‘Umar Bin ‘Abdul 
‘Aziz 

Kiwandikiddwa ku lupapula 83 olw’ekitabo ky’empapula -415 
ekiyitibwa Ziya-e-Sadaqat (ekyafulumizibwa Maktaba-tul- 
Madinah, ekitongole ekifulumya ebitabo ekya Dawat-e-Islami): 
Mu biseera bye ebyaseembayo mu bulamu bwa Sayyiduna 
‘Umar Bin ‘Abdul ‘Aziz Sayyiduna Maslamah Bin 

‘Abdul Malik aiuii ddi yajja gyaali nagamba, ‘Owange 

Amir-ul-Mu'minin! Ogenda kuva mu nsi eno ng’owangadde 
obulamu obw’enjawulo. Olina baana 13 naye tolesewo byabu 
gagga wadde emaali gyebanasikira!’ Ng’awuliriza bino, Sayyiduna 
‘Umar Bin ‘Abdul ‘Aziz yaddamu: Zilyara manyizza 

baana bange; era sibawadde kintu kyonna nga ndyazamanyizza 
abantu abalala. Kati abaana bange balina obukwakkulizo 
bubiri, ‘Bwebagondera Allah Js-sk, Allah JmSa ajjagabirira 
kubanga Allah J«5 a agabirira abantu abalongoofu. Bwebanyiiza 
Allah fksk, olwo sifaayo ku ngeri gyabanamala obulamu 
bwabwe mu by’ensiimbi.’ (Ihya-ul-‘Ulum vol. 3, pp. 288) 

Tusaba Allah Jksk abasaasire era atusonyiwe kulwabwe nga 
tetubaliddwa! 


jJLj dj jus ai 


23 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly’ebyobugagga 


Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Mujjukire! Omuntu 
bwaaba ng’alina obugagga bw’oku nsi, kyatteeka gyaali 
okubuleka mu kumaliriza ebyetaago by’abaana be mukifo 
ky’okubukozesa mu Sadaqah (okugaba). 




Okuwona ekizibu ekinene 

Abaagalwa b’oluganda abasiraamu! Omulugube omungi 
ogw’okungaanya obugagga tegugwaana kusiimibwa. Engeri 
ey’okuwona eri omuntu awereddwa obugagga obungi okuva 
ewa Allah Js-sA, eri nti alina okwongera obugagga bwemirimu 
gye emirungi ng’akozesa obugagga bwe obw’ensiimbi mu 
kukola emirimu emirungi, okugondera Allah Jk-sA ne Nabbi 
we lA 13 * 

Kiwandikiddwa ku lupapula 258 olwa ‘Lubab-ul-Ihya (ekitabo 
eky’empapula 417-ekyafulumizibwa Maktaba-tul-Madinah, 
ekitongole ekifulumya ebitabo ekya Dawat-e-Islami): Sayyiduna 
Nabi ‘Isa -tiAfc siAii aAz yagamba, ‘Tofuula nsi eno 

mukaamawo oba si kyo ejja kukufuula omuddu waayo. 
Obugagga bwo kabutaasibwe Oyo atabwonoona. Oyo alina 
eby’obugagga by’oku nsi atya okubimujako olw’obubbi oba 
okunyagibwa naye oyo alina obugagga bwe nga bukuumibwa 
Allah jAsA (ng’abukozesa mu kugaba) talina kutya kwa 
kubumuj j ib waako. ’ (Lubab-ul-Ihya -Arabic, pp. 231) 


24 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly'ebyobugagga 


Engeri y’olcuwona ebizibu 

Abagalwa ab’oluganda abasiraamu! Mulabye nti okugaba 
okuwebwayo mu kkubo lya Katonda ‘diiru egasa ennyo’ era 
ngeri yakufuna bukuumi eri obugagga bwo n’okuwona era 
n’okwesaamba ebizibu mu mazima. Nolw’ekyo, buli omu alina 
okufuna omukisa ogw’okuwaayo nga bwasobola ng’akid 
diringanya. Kino kija kubeera ng’engabo okutangira ebizibu 
n’emitawaana. 

A’la Hadrat, Imam-e-Ahl-e-Sunnat *£& Jta ka-t yawandiika 
ekyafaayo mu kitabo ‘Rah-e-Khuda mayn Kharch kernay kay 
FazaiV ekyafulumizibwa Maktaba-tul-Madinah, ekitongole 

ekifulumya ebitabo ekya Dawat-e-Islami: 

5^’, i.e., Sadaqah eziyiza 
(etangira) ebizibu makumi nsaanvu, ekizibu ekisembayo 
obutono kwe kuvuunda kw’omubiri (i.e., ebigeenge) n’omubiri 
okubutukamu ebyeeru. (Tankh Baghdad, vol. 8, pp. 204) 

Ekibatu okuwaanyisaamu ekibatu 

AA aJji Sadaqah averts calamities indeed. Listen to a 
faith-refreshing parable in this context. Sayyiduna Imam 
‘Abdullah Bin As’ad Yafi’I yagamba mu kitabo 

Raud-ur-Riyahm: Waaliyo omukyaala omu eyawa omugaati eri 
omuntu eyali omwetaavu (Miskin) ku lw’okusanyusa Allah 
Ng’awerekerwa mutabaniwe, yamala nagenda mu nnimiro 


25 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly’ebyobugagga 


okuwa bbaawe emmere. Mu kkubo, ekisolo kyaluumba omwaana 
we era kyaali kiri kumpi kumumira mangu ddala omukono 
negulabika okuva mu Ghayb (awatalabwa) negukuba nnyo ekisolo 
ekyo, negutaasa omwaana. Olwo eddoboozi lyawulikika okuva 
mu Ghayb nga ligamba, ‘Owange omukyaala omulomgoofu! 
Twaala omwaana wo nga mulungi era nga takoseddwa! 
‘Tukuwadde ekibatu okuwaanyisaamu ekibatu’ (i.e., wawadde 
omuntu omwaavu ekibatu (ky’omugaati), olwo nno Allah 
awonyezza omwaana wo okufuuka ekibatu ekiriibwa ekisolo 
ekyo).’ (Raud-ur-Riyahm, pp. 274) 

Tusaba Allah JUsA abasaasire era atusonyiwe kulwabwe nga 
tetubaliddwa! 




Ani muddu wa Ssitaani? 

Abagalwa ab’oluganda abasiraamu! Oyo alina omukisa 
okubeera n’obwagazi bw’okuwaayo obugagga bwe mu kkubo 
lya Katonda abeera yesiimye nnyo, naye ate oyo omubuyabuya 
asiiba ng’addukira obugagga bw’oku nsi n’ebyamasanyu 
n’okukkusa obwagazi bwe obukyaamu alinga omuddu wa 
sitaani. 

Hujjat-ul-Islam Sayyiduna Imam Muhammad Bin Muhammad 
Bin Muhammad Ghazall i ksh, yagamba mu kitabo kye 

ekimanyiddwa enyo mu nsi yonna ekiyitibwa Ihya-ul-‘Ulum : 
Dinari ne dirihamu [i.e., ebinusu bya zaabu ne feeza] ezasooka 

26 www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly'ebyobugagga 


bwezakolebwa, sitaani yazisitula, nazinywegera era naziteeka 
ku kyeenyi kye; olwo nagamba, ‘Oyo yenna abaagala muddu 
wange.’ (lhya-ul-‘Ulum, vol. 3, pp. 288) 

Aswazibwa! 

Abagalwa ab’oluganda abasiraamu! Nga bali wala nnyo 
n’okweralikirira kw’ebyensimbi, abatusooka abalongoofu baali 
balina omukisa ogw’okubeera n’obugagga obutuufu ogw’okwe 
kkusa n’okweigama ku suubi mu Allah Jk-sX Abo abantu 
abesiimye baali belalikirira nnyo ku bulamu bwabwe obwa 
Akhirat okusinga obulamu bwabwe obw’oku nsi. Baali bakimanyi 
bulungi nnyo nti okwagala obugagga kireeta obuswaavu 
n’okunyomebwa. Wall amanyiddwa ennyo Sayyiduna Shaykh 
Shibli yagamba, ‘Oyo ayagala eby’obugagga by’oku 

nsi anyomebwa era aswazibwa nnyo.’ (Raud-ur-Riyahm, pp. 139) 


Mayra dil pak ho Sarkar dunya ki mahabbat say 
Mujhay ho jaye nafrat kash! Aqa mal-o-dawlat say 


Omutima gwange gutukizibwe okuva ku kwagala kw’ensi. 
Kambeere n’okutamwa eri obugagga, Owange Rasul! 


(Wasail-e-Bakhshish, pp. 133) 




27 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly’ebyobugagga 


Okuzikirira okuleetebwa obwagazi eri obugagga 

Abagalwa ab’oluganda abasiraamu! Okwagala obugagga kiteeka 
omuntu okugwa mu mutego ogw;okunyomebwa n’obuswaavu. 
Newankubadde ng’abanoonyi w’obugagga oluusi afuna 
ettutumu n’ekitiibwa kuno ku nsi, batera okuzikirira n’okufa 
faagana mu Akhirat. Ebigambo ebinoko ddwa waggulu ebya 
Sayyiduna Shaykh Shibli aitejissjiiisf-n- birimu omusomo munene 
nnyo eri abo abasigala nga batamidde obugagga. Obwagazi 
bw’obugagga buzibya amaaso ge obutalaba biki ebinaddirira 
okuva mu mirimu gye mu Akhirat. Nga mubuyabuya ku 
kuzikirira kwe, tafaayo ku biragiro bya Allah Js-sA, ebigambo 
by’Omwagalwa Mustafa JUs^b^disSiA! j* n’amateeka ga Shari’ah. 
Okwerarikirira ku by’obugagga mazima kiteeka omuntu 
okubeera omubuyabuya ku Akhirat ye, kiteeka okukola ebibi 
bingi, ebimu ku bbyo mwe muli obutasasula Zakah ne ‘Ushr, 
obukodo, okuwaayo n’okufuna Riba n’enguzi, okukutula 
enganda n’aboluganda, okuliimba n’okubba sseente 
z’abalala etc. 

Obubi bw’obugagga 

Shaykh-ul-Islam Shahabuddln Imam Ahmad Bin Hajar Makki 
Shafi’I Jis5 s&i yawandiika obubi bw’obugagga okuva ku 
lupapula olwa 565 okutuusa ku 567 mu voliyumu esooka 
ey’ekitabo ky’empapula 853 ekiyitibwa ‘]ahannam mayn lay 
janay walay A’maT [i.e., Emirimu ekitwala omuntu mu muliro] 


28 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly'ebyobugagga 


ekyafulumizibwa Maktaba-tul-Madinah, ekitongole ekifulumya 
ebitabo ekya Dawat-e-Islami]. Kannokole yo ebimu ku bbyo: 

Obubi eri eddiini 

Obungi bw’obugagga kikubiriza omuntu okukola ebibi. 
Okusooka, kimuteeka okunyumirwa amasannyu agakkirizibwa 
nagalemerako nnyo okutuusa nga tasobola kugavaako. Bwaba 
nga tasobola ku byetusaako mu ngeri ezikkirizibwa, oluusi 
atandika okufuna ensimbi mu ngeri eri Haram (etakkirizibwa). 
Okweyongerayo, omuntu omugagga atera okubeera ng’alina 
enkolagana n’abantu bangi nnyo. Asisinkana abamu n’obu 
nanfuusi nabasanyusa oba n’abanyiiza nga bwajemera Allah 
JfesSt. Mu kino, akola ebibi bingi ebinene ng’okuteeka wo 
obulabe, enjwukana, ensaalwa, okwalaga, okwekulntaza, 
okuliimba, okugeya, n’olugambo. 

Obubi bw’oku ensi 

Obubi bw’oku nsi obusisinkanibwa abantu abagagga bulimu 
okutya, okunakuwala, ebirowoozo ebingi, emitawaana, okuk 
emebwa okufuna esseente enyingi ko okusobola okukuuma 
ekitiibwa, okwelalikirira ku bukuumi bw’obugagga bwe, etc. 

Omuddu w’obugagga azikiridde! 

Imam Ibn Hajar ^ Jti5 *i>i yagamba: Obugagga si bulungi 
ddala ate neera si bubi ddala mu mbeera zonna. Amazima, 


29 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly’ebyobugagga 


oluusi kigwaanirwa ate oluusi kitamwa. Nolw’ekyo, omuntu 
bwafuna obugagga nga busiinga ebyetaago bye, kiringa nga 
bwebeera nga yewaddeyo okuzikirira kubanga omuntu abeera 
alina eky’omu buntu ekimuziyiza okulungamizibwa era nekim 
uteeka okugoberera obwagazi bwe obw’omwooyo omuk 
yaamu. Ate obugagga buyamba nnyo mu kino. Na bwekityo 
obugagga obungi buleeta ebibi bingi nnyo mu mbeera eno. Ye 
*£& jta s&i ksn ? yayongera nanokola Hadis emu eya Nabbi 
Omwagawa era Ow’emikisa 4^ aisi j*, ‘Omuddu wa 

dirihamu ne dinaari azikirire!’ 

(Sunan Ibn Majah, vol. 4, pp. 441, Hadis 4136) 

Abagalwa ab’oluganda abasiraamu! Singa Allah 4*44- atufuku 
muka ko okusaasira n’atujjako obwagazi eri obugagga okuva 
mu mitima gyaffe era natusobozesa okufumiitiriza ku bulungi 
bw’obulamu bwaffe mu Akhirat ekifo ky’okulu lunkanira okuku 
nganya obugagga bw’oku nsi! Nsaba Edduwa eno eyanukulwe! 

Qalil rauzTpay do qana’at Fuzul goyi say day do nafrat 

Durildparhnay kTbas ho ‘adat NabT-e-Rahmat, Shafi’-e-Ummat 

Okuwuula: Owange Nabbi wa Rahmah era Omuwolereza wa 
Ummah Jtaaii J*! Mpa omukisa okubeera n’okwekkusa 

okw’enfuna entono, omuze ogw’okusoma Salat n’okutamwa 
emboozi etagasa. (Wasail-e-Bakhshish, pp. 106) 




30 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly'ebyobugagga 


Ekkubo ery’okuwangula 

Abagalwa ab’oluganda abasiraamu! Kusaba kwange okwa 
Madani nti mwegatta ku mbeera ya Madam eya Dawat-e- 
Islami. Bwojegattako bwoti, ojjakufuna endowooza ey’okufuna 
okuwangula mu Akhirat ekifo ky’okukunganya amakun 
ganyizo g’ebyobugagga by’oku nsi. Bwoba nga ddala oyagala 
okufuuka omulongoofu, okujjawo obwagazi obutajja mu 
magezi obw;obugagga, okufuna obwagazi okusiimibwa Katonda, 
okukolera ku Sunan n’omutima gwonna, olwo nno sigala nga 
wekwatira ddala ku kibiina ky’ensi yonna ekitali kyabaybufuzi 
ekibuulira Quran ne Sunnah - Dawat-e-Islami. Wangaala 
obulamu bwo ng’okolera ku Madani Inamat era tambula ne 
Madani Qafila. Ojjakufuna obuwanguzi mu bulamu bw’oku 
nsi ne mu Akhirat, JbsA Wano waliwo ekyafaayo kya 

Madani okukukumaakuma. 

Edduulca lya vidiyo kaseti lyaggalwawo 

Mu bufunze bino by’ebigamba by’owoluganda omusiraamu 
omu okuva mu Landhi (Bab-ul-Madina Karachi) : Waaliyo 
ow’oluganda omusiraamu omu eyali abuulirira ‘Square Dars’ 
mu kitundu kyaffe n’obujjumbize obwamaanyi ng;ayita eri 
obulongoofu. Lumu, nannyini dduuka erya vidiyo kaseti 
yafuna omukisa okwetaba mu Dars eyo. Ng’omubuulirizi wa 
Dawat-e-Islami ataandika Dars okuva mu Faizan-e-Sunnat, 
ebigambo bya Dars, nga bijjude okutya kwa Katonda, okwagala 
Nabbi n’okufumiitiriza ku Akhirat, byayingira omutima gwa 


31 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly’ebyobugagga 


nannyini dduka eryali lituunda vidiyo kaseti. Oluvannyuma 
lwa Dars, omubuulirirzi yamuyita yetabe mu Ijtima eyagazisa 
Sunnah eya buli wiiki eya Dawat-e-Islami, nga bwakola 
kaweefube wa ssekinoomu. Yakkiriza era neyetaba mu Ijtima. 
Olw’emikisa gya Ijtima, ecukacuka enungi nyingi ezajja mu 
mpisa era, oluvannyuma lw’akaseera, yaggalawo eduuka lya 
vidiyo natandika omulimu gw’okutuunda wuzi, nafuna 
enyingiza eya Halal sustenance. 

Mal-e-dunya hay dono jahan mayn wabal 
Aap dawlat ki kasrat ka chorayn khayal 
Qabr mayn kaam aye ga hergiz na mal 

Hashr mayn zarray zarray ka hoga suwal 

Va ku ndowooza ey’okukungaanya obugagga kubanga kikosa 
obulamu obw’oku nsi lie Akhirat. Obugagga bwo tebujja 
kuwerekera mu ntaana yo. Amazima, ojjakubuuzibwa ku buli 
nnusu ku lunaku lw’enkomerero. 




Obulcwakkulizo bw’okukungaanya eby’obugagga 

Abagalwa ab’oluganda abasiraamu! Wano waliwo okunokola 
okuva mu kibuuzo n’okwanukulwa okukwaata ku mbeera ez’anaj 
awulo ez’okukungaaanya oba obuta kungaanya by’abu gagga. 


Binno bijja kwongereza ddala ku kumaya kwo, fiUJlA-& Cji. 


32 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly'ebyobugagga 


Ala Hadrat A yabuuzibwa ekibuuzo kino: Omuntu 

alina okulabirira famire ye amala ebyetaago byabwe mu ngeri 
eyawakati ng’akozesa omusaal gwe ogw buli mweezi oba buli 
mwaaka, ate nawaayo ensiimbi ezisigadde mu kkubo lya Allah 
nga taterese sseente yonna okumaliriza ebyetaago byabwe ebinajja 
mu maaso. Ku ludda olulala, waliyo omuntu omulala akozesa 
ekitundu ky’enfuna ye mu kumaliriza ebyetaago bya famire ye, 
ekitundu ekirala nakiwaayo ng’akigaba ate ekitundu ekirala 
nakitereka nga kyakumaliriza ebyetaago bya famire ye ebinajja 
mu maaso. Ani kw’abo ababiri asinga obulungi? 

Okwanukula: Bwewaba nga mulimu ebigendererwa ebirungi, 
enkola z'ombi ebbiri ezo nungi. Kimu ku bibiri kisinga ku 
kinnaakyo oba kisaana, okusinziira ku mbeera y’omuntu. Ahadis 
ezitubuliddwa ez’ogera ku kino za njawulo ate enkola 
y’abatusooka abalongoofu nazo za njawulo. 

£Sp\ dpi N’obusobozi obuwereddwa obwa Katonda, ndi 
mu kunyonyola obumpimpi obwetagisibwa ku nsonga eno: 
Amazima, waliyo abantu b’amiteeko ebiri. (a) Munfarid: Omuntu 
awangaala yekka sssekinoomu. ne (b) Mu’ll: Owa famire, i.e. 
oyo alina famire gyalina okulabirira. Newanku badde ekibuuzo 
kikwaata kw’abo abalina famire, buli alina famire atwaalibwa 
nga ‘ssekinnoomu’ mu kwogera ku muntu omu era alina 
okugoberera amateeka g’egamu ag’obulamu bwe obwa 
ssekinnoomu ng’obunyonyoddwa obw’muntu omu owa 


33 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly’ebyobugagga 


nnamunigina. Nolw’ekyo, ebingi ebikwaata ku mbeera z’ombi 
birina okutesebwaako mu ngeri y’abamanyi. 

1. Abo abasazeewo okubeera abasiinzi ku lw’okusanyusa 
Allah era nga tebalina famire yonna yadde buvuna 
anyizibwa eri yyo, basuubiza Allah JU-sSfe nti tebajja kukun 
gaanya bya bugagga, bafugibwa ekisuubizo ekyo ekyobu 
tatereka bya bugagga. Bwebatereka ekintu kyonna, kiringa 
okukola ku kyennyume ky’okusuubiza okwo, era kiraga 
obunafu bw’obukkiriza bwaabwe. Abantu bwebati bweba 
tereka ekintu kyonna, basaana kubonerezebwa. 

2. Omuntu yenna afuna obuyambi ng’alaga obwaavu era 
ng’alaga okwesigamira ku Allah ji:-A ate ng’ayagala okuki 
kolerako lubeerera, kijja kubeera nga tekikkirizibwa gyaali 
okutereka obuyambi bwonna kubanga kuno kuliimba. 
Obuyambi bwonna bwafuna ng’abadde aterese obuyambi 
obumu bujja kubeera Haram era nga ssi butukuvu. 

3. Omuntu bwaaba nga akimanyi nti Nafs ye ejja kumu 
kubiriza okukozesa esseente enyingi ezifisse mu kukola 
ebintu ebibi oba nti azikozesa okukola ekibi kyeyafuula 
omuze, olwo nno kiri Fard gyaali okwewala ebibi. Nga 
bweyamanyiira okukozesa obubi esseente ezifisse, kyet 
teeka gyaali okukozesa esseente ezo ezifisse mu kukola 
emirimu emirungi. 


34 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly'ebyobugagga 


4. Omuntu agezesebwa enjala nga talina bugumiikiriza era 

neyemulugunya ewa Allah - yadde munda mu 

mutima nga tayatudde kigambo kyonna - oba nakola 
ekikolwa ebitakkirizibwa okugeza nga okubba n’okusa 
biriza etc, kyatteeka gyaali okutereka esseente nga zanaba 
yetaaga. Bwaba nga mufunyi wa sseente ez’omupakasi 
ng’awangaala mukono-ku-mumwa, oba omukozi afuna 
omusaala buli bweezi, oba landiroodi ofuna asseenta buli 
bweezi okuva ku bapangisa abali mu njuze oba amaduuka 
ge, oba omulimi akungula ebimera bye emirundi ebiri 
omwaaka oba gumu buli mwaaka, olwo nno kya tteeka 
gyaali oyo afuna essente z’omupakasi okutereka sseente 
ezisasuddwa mu lunaku, afuna omusaala gw’omweezi eri 
oyo omukozi aweebwa omusaala, esseente ezisasuddwa 
abapangisa mu mweezi eri oyo landiroodi ate ebimera 
by’emyeezi mukaaga oba omwaaka mulamba eri oyo omu 
limi. Okweyongerayo, kyatteeka ddala okusigaza enyin 
giza enkulu ey’eseente okugeza ebyuuma byokozesa, eddu 
uka, ennyuumba etc. okusinziira ku byetaago. 

5. Omunayi ayebinkira mu kuwa Fatawa n’okujjawo 
enzikiriza ekyaamu, ng’alina eb’obugagga n’ebintu bingi 
era olwo nabeera nga abeera n’obudde omukola emirimu 
gy’eddiini - ate nga tafuna musaala okuva mu tterekero 
ate nga tewali mumanyi mulala ayiinza okutuukiriza 
obuvunanyizibwa bwe, n’ekifuuka Fard gyaali okugenda 
mu maaso okukola emirimu gye egy’eddiini - kiri Wajib 


35 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly’ebyobugagga 


gyaali okuzigaza enyingiza ye ekulu esinga okumuleetera 
sseente era atereke esseente ezimumala. Bwakozesa eby’o 
bugagga bye byonna, ajjakukakibwa okukola omulimu 
gwonna okusobola okutuukiriza n’okumala ebyetaago bye, 
era kino kijja kukosa engeri gyanatuukiriza emirimu gye 
egy’eddiini. 

6. Bwewabaawo abamanyi abalala abayiinza okutuukiriza 
obuvunanyizibwa buno, olwo tekijja kubeera Wajib gyaali 
okusigaza enfuna ye enkulu era n’okutereka omuwendo 
gw’esseente ogwetagisibwa, naye asigala awebwa amagezi 
okukikola ekyo kubanga okusigala nga teweralikirira ku 
bya nfuna okusobola okusasaanya n’okusomesa obusiraamu 
kisinga nnyo okubeera ng’oli mu kukola sseente. 

7. Ate, abamanyi gyebakoma okubeera abangi, kye kirungi 
ennyo. Omunayi omu bwakola ensobi yonna, bali abalala 
bajja kumutereeza, nga bamulungamya ku nnamula entuufu 
eya Shar’i. Mu ngeri y’emu, omumanyi yenna bwason 
yiyizibwa okuva ku buvunanyizibwa bwe olw’obulwadde, 
etc., abalala bajja kudda mu kifo kye era emirimu 
gy’eddiini tegijja kukosebwa. 

8. Newankubadde si mumanyi, omuntu bwaba nga muyizi 
wa ddiini era nga ajja kusanga obuzibu mu kufuna 
okumanya kw’eddiini bwaba nga yetabye mu kukola 
esseente, olwo naye awebwa amagezi nti alina okusigaza 
enfuna ye enkulu ey’ensiimbi era atereke esseente zeyetaaga. 


36 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly'ebyobugagga 


9. Mu bufunze, okukunganya obugagga tekikkirizibwa mu 
mbeera ssatu, kiri Wajib mu mbeera bbiri ate kikubi 
rizibwa mu mbeera bbiri endala. Omuntu yenna bwaba 
nga tagwa mu miteeko egyo omunaana waggulu, alina 
okufumiitiriza ku mbeera ye ey’omunda. Bwaba ng’awulira 
okwelalikirira nga takunganyizza by’abugagga nekimu 
sumbuwa mu kusiinza n’okukola Zikiri, olwo nno 
kisiimibwa okubeera nti atereka esseente ezetagisibwa. 
Abantu abasing bagwa mu muteeko guno. 

10. Mu kukungaanya eby’obugagga, bwaba nga yeralikirira ku 
bukuumi bw’ebyobugagga bye oba nga abirowoozako 
nnyo buli kiseera, olwo kisingayo nga taterese byabugagga 
kubanga okusigala ng’olina akaseera akeddeembe okusobola 
okusiinza Katonda kyetagisiza ddala era kyonna ekikikosa 
tekikkirizibwa. 

11. Abo abalina obwesigwa obwa namaddala mu Allah JmS*- 
nga tebafaayo ku kubeerawo oba ebbula ly’ebyobugagga, 
balina obuyinza okutereka eby’obugagga oba okubikozesa 
nga babigaba. 

12. Okukozesa esseente ezifisse nga toziterese kiri Wajib mu 
mbeera ey’okusatu ate kisiimibwa mu mbeera ezisigadde. 
Eri omunti ssekinnoomu kitamwa okukungaanya obugagga 
ate kinyomebwa kubanga kiraga okubeera nti otegeddwa 
omutego ogw’okubeera n’essuubi eppanvu n’okwagala 
kw’ensi. 


37 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly’ebyobugagga 


Omutambuze w’oku nsi 

Nabbi Omwagalwa era Ow’emikisa JUs-jdbssfcJtsSaiii J* yagamba, 
‘Wangaala ku nsi ng’olinga omutambuze oba atayaaya, era 
wetwaale ng’ali mu ntaana. Bwosaanga amakya, tolowooza nti 
olweggulo luja kujja; ate bwekiba nga lweggulo; tolowooza nti 
amakya ganajja.’ (Sunan-ut-Tirmizi, vol. 4, pp. 149, HadTs 2340) 


Temuwulira buswaavu? 

Lumu, Rasul Omwagalwa era Ow’emikisa JUs 4’ Jfca iAi j* 
yagamba: Ul \£>t U Abange abantu! Temuwulira 

buswaavu? Abantu babuuza: ‘Ya Rasulallah J&abi&k Jtaaiii J*! 
Ku lwaaki?’ Ye JUs J* yagamba, ‘Mutereka 

byemutajja kulya ate nemuziimba amayumba gemutajja 
kuwangaaliramu, era mulina ebirubirirwa byemutajja 
kutuukako. Temuswaala kw’ekyo.’ 

(Al-Mu’jam-ul-Kabir lit-Tabarani, vol. 25, pp. 172, Hadis421) 


Impermanence of the world 

Sayyiduna Usamah Bin Zayd &i>i a&z yagula omuzaana 

(omuddu omukazi) ku bbaanja erya dinaari kikumi nga 
zakusasulwa mu mweezi gumu. Nabbi Ow’ekitiibwa d&i&\ j* 
yagamba, ‘Temwewuunya Usamah aguze omuzaana ku 
bbaanja ery’omweezi gumu? Mazima, Usamah alina essuubi 
eppanvu. Ndayira oyo awanirira obulamu bwange! Amaaso 
gange bwengaggula, nsiima nti okufa kuja kuntuukako nga 


38 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly'ebyobugagga 


sinnaba kutemya; ate bwenteeka ebbakuli ku mumwa gwange, 
sirowooza nti njakusigla nga ndi mulamu okutuusa 
bwengiteeka wansi; ate bwentwaala ekibatu ky’emmere, 
ndowooza nti okufa kujja kukiziyiziza mu ddokoli nga sinnaba 
ku kimira. Ndayira oyo awanirira omulamu bwange! Mazima, 
ekintu ekibasubiziddwa kijja kuyita; temuyinza ku kidduka.’ 
(AttarghTb WattarhTb, vol. 4, pp. 108, Hadis 5127) 

Byonna ebyo waggulu bikwaata ku muntu ssekinoomu atalina 
ffamire yakulabirira. Oyo akulira ffamire, atwalibwa nga 
ssekinoomu mu bulamu bwe obwa namunigina. Naye, 
bwekikwaata ku buvunanyizibwa bwe ng’omukulu wa ffamire, 
amateeka ga njawulo. Katugatunuleko: 

4. Shari’ah ekitadde Fard eri yye okuwanirira ffamire ye. 
Tayinza kubakaka kuwangaala bulamu bwakusiinza 
kwokka, okwesigamira mukama kwokka n’obugu 
miikiriza mu njala. Ayinza okwekalubya nga bwayagala 
naye okuleka ffamire ye nga terina byetaago bya bulamu 
kiri Haram. 

5. Nga bwekiwandikiddwa mu mbeera eya kumi nannya, 
omuntu yenna mu ffamire bwaba nga si mugumiikiriza, 
kibeera Wajib emirundi ebiri gyaali okutereka omuwendo 
gw’esseente ogwetagisibwa. Abantu bangi abagwa mu 
muteeko guno. 


39 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly’ebyobugagga 


6. Oyo nga abaffamire ye bagumikiriza ate nga besigamira 
mu Allah JisA, olwo kibeera kikkirizibwa gyaali 
okukozesa obugagga bwe bwonna mu kkubo lya Katonda. 

(Fatawa Razawiyyah, vol. 10, pp. 311-327 concise) 

Abagalwa ab’oluganda abasiraamu! Kantwaala akakisa kano 
okunnyonnyola obulungi bwa Sunnah ne Sunan ezimu 
n’empisa, nga nkomekkereza okubuulirira kwange. 
Rasul Omwagalwa era Ow’emikisa yagamba, 

‘Oyo ayagala Sunnah yanga anjagala ate oyo omuntu anjagala, 
ajja kubeera nange mu Jannah.’ (Ibn Asakir, vol. 9, pp. 343) 




Ebimuli bya Madam 17 ebikwaata leu mpeta 

1. Kiri Haram eri abasajja okwambala empeta ya zzaabu 
(golodi). Nabbi Omwagalwa era Ow’emikisa 

yaziyiza okwambala empeta ya zzaabu. (SahTh Bukhari, 
vol. 4, pp. 67, Hadis 5863) 

2. Kiri Haram okuteeka omuleenzi atali muvubuka 
okwambala eby’okwewunda ebya zzaabu era oyo ateeka 
omuleenzi oyo okukikola abeera mukozi wa kibi. (Durr-e- 
Mukhtar, vol. 9, pp. 598) 


40 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly'ebyobugagga 


3. Empeta y’ecuuma kyakwewunda ky’abo abaazikirira (i.e., 
abanawangaalira mu muliro). (Sunan-ut-TirmiS, vol. 3,pp. 305, 
HadTs 1792) 

4. Kikkirizibwa eri abasajja okwambala empeta y’abasajja 
yokka, i.e., eyo erina ejjinja erimu. Bwekubaako amayinja 
agasukka mu limu, olwo tekijja kukkirizibwa eri abasajja 
newankubadde nga likoleddwa mu ffeeza (siliva). (Rad-dul- 
Muhtdr, vol. 9, pp. 597) 

5. Mu ngeri y’emu, tekikkirizibwa eri basajja kwambala 
mpeta zisukka mw’emu (ezikkirizibwa) oba (emu oba 
nyingi) ezo empeta ezitalina jjinja kubanga empeta etalina 
jjinja tebalibwa nga mpeta. Abakyaala bayinza okwambala 
empeta ezitalina mayinja. (Bahdr-e-Shan’at, vol. 16,pp.71) 

6. Newankubadde tewetaaga kukozesa mpeta nga 
sitaampou, kikkirizibwa okwambala empeta ya ffeeza 
ezitowa 4.5 Masha (i.e., 4 grams and 374 mg) ate ng’erina 
ejjinja limu. Naye, oyo atagyetaaga kugikozesa nga 
sitaampu ya yafeesi, kisiimibwa obutayambala yadde 
mpeta ekkirizibwa. Ate oyo eyetaaga okugikozesa nga 
sitaampu ya yafeesi, tekikoma ku kubeera nti kikkirizibwa 
kyokka wabula kiri Sunnah okwambala empeta ng’eyo 
olw’ensonga y’emu. Naye, omuntu bwajambala nga 
yeraga oba okufanana abakazi oba nekigendererwa ekirala 
ekibi, olwo tekikkirizibwa gyaali yadde okwambala engoye 
ezinyirira, kati ate empeta. (Fatawa Razawiyyah, vol. 22, pp. 141) 


41 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly’ebyobugagga 


7. Ku mikolo gya ‘Eid, kisimibwa eri abasajja okwambala 
empeta ekkirizibwa eya ffeeza. (Bahar-e-Shan’at, vol. 1, pp. 779 
to 780) 

8. Okwambala empeta Sunnah eri abo bokka abetaaga 
okujikozesa nga sitaampu ya yafeesi nga Kabaka, Qadi ne 
Mufti akuba sitaampu ku Fatawa (ng’akozesa empeta). 
Okujjako abantu bano, tekiri Sunnah eri abo abatetaaga 
ku gikozesa nga sitaampu naye kikkirizibwa okugyambala. 
(Fatawa ‘Alamgm, vol. 5, pp. 335) 

Empete tezikyakozesebwa nga sitaampu naye sitaampu 
eyeyawuliridde ekozesebwa ku nsonga y’emu. Nolw’ekyo, 
tekikyaali Sunnah kwambala mpeta kabeere Qadi, etc., 
abatetaaga kujikozesa nga sitaampu. 

9. Basajja balina okwambala empeta mu ngeri nti ejjinja 
lisigala munda mu kibatuate abakazi balina okuleka ejjinja 
litunule emabega w’omukono. ( Al-Hidayah, vol. 4, pp. 367) 

10. Empeta ya ffeeza (etalina jjinja) kyakwewunda ekyambalibwa 
abakazi ate, eri abasajja, kiri Makruh (tekikkirizibwa ate 
kibi). (Fatawa Razawiyyah, vol. 22, pp. 130) 

11. Abakazi bayinza okwambala empeta nyingi eza ffeeza oba 
zzaabu nga zebaagala kazibeere n’ejjinja oba nga tezirina 
jjinja. Eri bbo tewali kkomo ku buzito bwa ffeeza oba 
zzaabu ne ku muwendo gw’amayinja. 


42 


www.dawateislami.net 


Ekkunganyizo ly'ebyobugagga 


12. Empeta y’ecuuma bweba ng’esibidwaako ffeeza okutuusa 
ng’ecuuma tekirabikira ddala, olwo tekiganibwa kwambala 
mpeta ng’eyo. (Fatawa ‘Alamgm, vol. 5, pp. 335) 

13. Oyinza okwambala empeta ku kagalo konna ak’omukono 
naye olina okugyambala ku kagalo akatono. (Rad-dul- 
Muhtar, vol. 9, pp. 596; Bahar-e-Shan’at, part 16, pp. 70) 

14. Era tekikkirizibwa ate kibi eri omusajja okwambala 
akakomo newankubadde nga ka Mannat (okweyama 
kw’eddiini) oba Dam. 

15. Mu ngeri y’emu, tekikkirizibwa kwambala mpeta etalina 

jjinja ekoleddwa mu ffeeza oba ecuuma ekirala oba 
empeta y’ecuuma ereteddwa okuva mu Madinah 
Munawwarah oba ekibuga ekitukuvu ekya 

Ajmer etc. 

16. Era tekikkirizibwa eri basajja kwambala mpeta (etalina 
jjinja) ekoleddwa mu ffeeza oba ecuuma ekirala, nga Dam 
ajikoleddwaako, okujjanjaba ‘piles’ n’endwadde endala. 

17. Bwoba ng’oyambala akakomo oba empeta etalina jjinja 

ng’ ekoleddwa mu cuuma kyonna, gijjemu awatali 
kuliinda kwonna era wenenye mangu ddala 

olw’okukikola. 


43 


www.dawateislami.net 



Ekkunganyizo ly’ebyobugagga 


Okusobola okuyiga enkumi n’enkumi za Sunan, gula ekituundu 
ekya 16 th eky’ekitabo ‘ Bahar-e-Shariat ’ ekirina empapula 312, 
ne ‘Sunnatayn aur Adab’ ekirimu empapula 120 era obizome. 
Engeri enungi ennyo Sunan kwe kutambula ne Madani Qafilah 
ezagazisa Sunnah eza Dawat-e-Islami mu kinywi ky’abagazi ba 
Rasul. 

Luinay rahmatayn Qafilay mavn chalo 
Sikhnay Sunnatayn Qafilay mayn chalo 


Haun gi hal mushkilayn Qafilay mayn chalo 
Khatm haun shdmatayn Qafilay mayn chalo 


Okufuna okusaasirwa, taambula ne Madam Qafilah 
Okuyiga Sunan, taambula ne Madani Qafilah 


Okumala ebizibu byo, taambula ne Madani Qafilah 
Okufuna emikisa emingi, taambula ne Madani Qafilahs 




44 


www.dawateislami.net 




Okufuuka omulongoofti era 
omusiraamu asaala e Salah 


^1 


Mala ekiro kiramba mu Ijtimah eyagaza Sunnah 
ey’abuli wiiki eya Dawateislami etegekebwa buli 
Lwakuna oluvanyuma lwa Salat-ul-Maghrib mu kibuga 


kyo, okufuna okusiimibwa kwa Allah (j«5Q 
n’ekigendererwa ekirungi. Okuyiga e Sunnah, kifuule 
kyabuli gyo okutaambula ne Madani Qafilah z’ennaku 
3 buli mweezi n’abagaazi ba Rasul, okujjuzaamu 
akatabo ka Madani In’amaat buli lunaku ng’okola 
Fikr-e-Madinah era okawe oyo ow’oluganda 
abuvunanyizibwakwo mu kifo kyo ku lunaku olusooka 
mu buli mweezi ogwa Madani. 

Ekiruubirirwa kyange ekya Madani: “Nnina 
okulafuubana okwelongoosa nze sekinnoomu n’abantu 


b’ensi yonna, j*sj^ «JjkL& dJ ” Okuloongoosa emyooyo 


gyafe, tuyina okukolera ku Madani In’amaat ate 
okuloongoosa abantu b’ensi yonna, tuyina 
okutaambula ne Madani Qafilah JasU «lJid_sd; . 



Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagaran 
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan. 

UAN: +92 21 111 25 26 92 I Ext: 1262 
Web: www.dawateislami.net I E-mail: translation@dawateislami.net 





















